KABANATA 1 


1 Ang kopya ng mga salita ni Simeon, ang mga bagay 
na kaniyang sinalita sa kaniyang mga anak bago siya 
namatay, sa isang daan at dalawang pung taon ng 
kaniyang buhay, nang panahong iyon ay namatay si 
Joseph na kaniyang kapatid. 

2 Sapagka't nang may sakit si Simeon, dinalaw siya 
ng kaniyang mga anak, at siya'y nagpakalakas, at 
naupo at hinagkan sila, at sinabi: 

3 Makinig, mga anak ko, kay Simeon na inyong ama 
at ipahahayag ko sa inyo kung anong mga bagay ang 
nasa aking puso. 

4 Ako ay isinilang kay Jacob bilang pangalawang 
anak ng aking ama, at tinawag akong Simeon ng 
aking ina na si Leah, sapagkat dininig ng Panginoon 
ang kanyang panalangin. 

5 Bukod dito, ako ay naging napakalakas, Ako ay 
hindi nangliit mula sa anomang tagumpay at hindi rin 
ako natatakot sa nararapat. Sapagka't ang aking puso 
ay matigas, at ang aking atay ay hindi natitinag, at ang 
aking mga bituka ay walang habag. 

6 Sapagka't ang kagitingan ay ibinigay din mula sa 
Kataastaasan sa mga tao sa kaluluwa at katawan. 

7 Sapagka't sa panahon ng aking kabataan ay nainggit 
ako sa maraming bagay kay Joseph, sapagka't siya'y 
minahal ng aking ama ng higit sa lahat. 

8 At itinakda ko ang aking isip laban sa kaniya na 
wasakin siya, sapagka't ang prinsipe ng pagdaraya ay 
nagpadala ng espiritu ng paninibugho, at binulag ang 
aking pag-iisip, na anopa't hindi ko siya tinuring na 
kapatid, ni hindi ko pinalagpas kahit si Jacob na aking 
ama. 

9 Nguni't ang kaniyang Dios at ang Dios ng kaniyang 
mga magulang ay nagsugo ng kaniyang anghel, at 
iniligtas siya sa aking mga kamay. 

10 Sapagka't nang ako'y pumaroon sa Shechem upang 
magdala ng unguento para sa mga kawan, at si 
Reuben sa Dothan, kung saan nandoon ang aming 
mga kailangan at lahat ng aming mga kalakal, 
ipinagbili siya ng aking kapatid na si Judah sa mga 
Ishmaelites. 

11 At nang marinig ni Reuben ang mga bagay na ito 
siya ay nalungkot, sapagkat ninais niyang ibalik siya 
sa kanyang ama. 

12 Ngunit nang marinig ko ito ay lubha akong nagalit 
kay Judah dahil pinahintulutan niya siyang umalis na 
buhay, at sa loob ng limang buwan ay nagpatuloy 
akong mapoot laban sa kanya. 

13 Ngunit pinigilan ako ng Panginoon, at ipinagkait 
sa akin ang kapangyarihan ng aking mga kamay, 
sapagka't ang aking kanang kamay ay kalahating 
nalanta sa loob ng pitong araw. 

14 At alam ko, mga anak ko, na dahil kay Joseph ito 
ay nangyari sa akin, at ako ay nagsisi at umiyak, at 
ako ay nagsumamo sa Panginoong Diyos na ang aking 
kamay ay maibalik at na ako ay umiwas sa lahat ng 
polusyon at inggit at mula sa lahat ng kahangalan. 


15 Sapagka't nalalaman ko na ako ay nag-isip ng 
masamang bagay sa harap ng Panginoon at ni Jacob 
na aking ama, dahil kay Joseph na aking kapatid, sa 
aking pagkainggit sa kanya. 

16 At ngayon, aking mga anak, makinig sa akin at 
mag-ingat sa espiritu ng panlilinlang at inggit. 

17 Sapagkat ang inggit ay namamahala sa buong pag- 
lisip ng isang tao, at hindi siya pinahihintulutan na 
kumain o uminom, o gumawa ng anumang mabuting 
bagay. Nguni't kailan man ay nagmumungkahi sa 
kaniya na wasakin niya ang kaniyang kinalinggitan, at 
habang namumukadkad ang kinaiinggitan, ang 
nalinggit ay nawawala. 

18 Samakatwid, dalawang taon kong pinahirapan ang 
aking kaluluwa ng pag-aayuno sa pagkatakot sa 
Panginoon, at nalaman ko na ang kaligtasan mula sa 
inggit ay dumarating sa pamamagitan ng pagkatakot 
sa Diyos. 

19 Sapagkat kung ang isang tao ay tumakas sa 
Panginoon, ang masamang espiritu ay tumatakas sa 
kanya at ang kanyang pag-iisip ay gumagaan. 

20 At mula ngayon siya ay nakikisimpatya sa kanya 
na kanyang kinainggitan at pinapatawad ang mga 
yaong napopoot sa kanya, at sa gayon ay huminto sa 
kanyang inggit. 


KABANATA 2 


1 At nagtanong ang aking ama hinggil sa akin, dahil 
nakita niya na ako ay malungkot, at sinabi ko sa 
kanya, Ako ay nasasaktan sa aking atay. 

2 Sapagka't ako'y nagluksa ng higit kay sa kanilang 
lahat, sapagka't ako'y nagkasala sa pagbebenta kay 
Joseph. 

3 At nang kami ay lumusong sa Egipto, at iginapos 
niya ako bilang isang espiya, alam kong ako'y 
nagdurusa nang makatarungan, at hindi ako 
nagdalamhati. 

4 Ngayon si Joseph ay isang mabuting tao, at taglay 
niya ang Espiritu ng Diyos: palibhasa'y mahabagin at 
maawain, hindi siya nagdala ng masamang hangarin 
laban sa akin, ngunit inibig ako gaya ng iba pa niyang 
mga kapatid. 

5 Mag-ingat, samakatwid, mga anak ko, sa lahat ng 
paninibugho at inggit, at lumakad nang may katapatan 
ng puso, nang ang Diyos ay mabigyan din kayo ng 
biyaya at kaluwalhatian, at pagpapala sa inyong mga 
ulo, maging gaya ng nakita ninyo sa kalagayan ni 
Joseph. 

6 Sa lahat ng kaniyang araw ay hindi niya kami 
siniraan tungkol sa bagay na ito, kundi inibig niya 
kami na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa, at higit 
pa sa kaniyang sariling mga anak ay niluwalhati kami, 
at binigyan kami ng mga kayamanan, at mga baka at 
mga bunga. 

7 Gawin din ninyo, mga anak ko, ibigin ng bawa't isa 
ang kaniyang kapatid na may mabuting puso, at ang 
espiritu ng inggit ay lalayo sa inyo. 


8 Sapagkat ginagawa nitong mabagsik ang kaluluwa 
at sinisira ang katawan, ito ay nagdudulot ng galit at 
digmaan sa isipan, at pumupukaw sa mga gawa ng 
dugo, at inaakay ang isipan sa pagkabalisa, at 
nagdudulot ng kaguluhan sa kaluluwa at panginginig 
sa katawan. 

9 Sapagkat maging sa pagtulog ang masasamang 
paninibugho ay nanginginig, at sa pamamagitan ng 
masasamang espiritu ay ginugulo ang kaluluwa, at 
pinapanggulo ang katawan, at ginigising ang isipan 
mula sa pagkakatulog sa kalituhan, at kung paano ang 
isang masama at makamandag na espiritu, gayon din 
ang pagpapakita nito sa mga tao. 

10 Kaya't si Joseph ay maganda sa anyo, at 
magandang tingnan, sapagka't walang kasamaan na 
nananahan sa kaniya, sapagka't “ang ilang 
kabagabagan ng espiritu ay ipinakikita ng mukha. 

11 At ngayon, mga anak ko, gawin ninyong mabuti 
ang inyong mga puso sa harap ng Panginoon, at ang 
inyong mga landas ay tuwid sa harap ng mga tao, at 
makakatagpo kayo ng biyaya sa harapan ng 
Panginoon at ng mga tao. 

12 Mag-ingat, kung gayon, sa pakikiapid, sapagkat 
ang pakikiapid ay ina ng lahat ng kasamaan, na 
humihiwalay sa Diyos, at naglalapit kay Beliar. 

13 Sapagka't aking nakita sa sulat ni Enoch na ang 
inyong mga anak ay mabubuwal sa pakikiapid, at 
gagawa ng masama sa mga anak ni Levi sa 
pamamagitan ng tabak. 

14 Nguni't hindi nila malalabanan si Levi, sapagkat 
siya ay makikipaglaban sa digmaan ng Panginoon, at 
lulupigin ang lahat ng inyong hukbo. 

15 At sila ay magiging kaunti sa bilang, na nahahati 
kay Levi at Judah, at walang sinuman sa inyo ang 
magiging kataas-taasang kapangyarihan, maging gaya 
rin ng ipinropesiya ng ating ama sa kanyang mga 
pagpapala. 


KABANATA 3 


1] Masdan, sinabi ko sa inyo ang lahat ng bagay, 
upang ako ay mapawalang-sala sa inyong kasalanan. 

2 Ngayon, kung aalisin ninyo ang inyong inggit at 
lahat ng katigasan ng ulo, ay isang rosas ang 
mamumukadkad ang aking mga buto sa Israel, at gaya 
ng isang liryo ang aking laman sa Jacob, at ang aking 
amoy ay magiging gaya ng amoy ng Libanus, at gaya 
ng mga sedro ay dadami ang mga banal mula sa akin 
magpakailan man, at ang kanilang mga sanga ay 
maglalayo. 

3 Kung magkagayo'y malilipol ang binhi ni Canaan, 
at walang malalabi kay Amalek, at lahat ng 
Cappadocians ay malilipol, at lahat ng Hittites ay 
lubos na malilipol. 

4 Kung magkagayo'y mawawala ang lupain ni Ham, 
at ang buong bayan ay malilipol. 


5 Kung magkagayo'y ang buong lupa ay 
magpapahinga sa kabagabagan, at ang buong 
sanglibutan sa silong ng langit sa digmaan. 

6 Kung magkagayo'y luluwalhatiin ng 
Makapangyarihan ng Israel si Shem. 

7 Sapagka't ang Panginoong Dios ay lilitaw sa lupa, at 
Siya rin ang magliligtas sa mga tao, 

8 Kung magkagayo'y ang lahat ng espiritu ng 
panlilinlang ay ibibigay upang yurakan sa ilalim ng 
mga paa, at ang mga tao ay mamumuno sa 
masasamang espiritu. 

9 Kung magkagayo'y babangon ako sa kagalakan at 
pagpapalain ang Kataas-taasan dahil sa kanyang mga 
kamangha-manghang gawa, sapagkat ang Diyos ay 
kumuha ng katawan at kumain kasama ng mga tao at 
nagligtas ng mga tao. 

10 At ngayon, aking mga anak, sundin ninyo si Levi 
at Judah, at huwag lumaban sa dalawang tribo na ito, 
sapagkat mula sa kanila ay babangon sa inyo ang 
kaligtasan ng Diyos. 

11 Sapagkat ibabangon ng Panginoon mula kay Levi 
na parang isang Punong Saserdote, at mula kay Judah 
bilang isang Hari, Diyos at tao (JESUS CHRIST), 
ililigtas Niya ang lahat ng Gentiles at ang lahi ng 
Israel. 

12 Kaya nga ibinibigay ko sa inyo ang mga kautusang 
ito upang kayo rin ay makapag-utos sa inyong mga 
anak, upang kanilang sundin ang mga ito sa kanilang 
mga henerasyon. 

13 At nang matapos ni Simeon ang pag-uutos sa 
kanyang mga anak, siya ay natulog na kasama ng 
kaniyang mga ama, na isang daan at dalawampung 
taong gulang. 

14 At inilagay nila siya sa isang kabaong na kahoy, 
upang dalhin ang kaniyang mga buto sa Hebron. At 
kinuha nila ang mga ito nang palihim sa panahon ng 
digmaan ng mga Egyptian. Sapagka't ang mga buto ni 
Joseph ay binabantayan ng mga Egyptian sa mga 
libingan ng mga hari. 

15 Sapagka't sinabi sa kanila ng mga mangkukulam, 
na sa pag-alis ng mga buto ni Joseph ay magkakaroon 
ng kadiliman at kalungkutan sa buong lupain, at isang 
malaking salot sa mga Egyptian, na ano pa't kahit sa 
pamamagitan ng isang lampara ay hindi makikilala ng 
isang tao ang kaniyang kapatid. 

16 At ang mga anak ni Simeon ay nananaghoy sa 
kanilang ama. 

17 At sila'y nasa Egypt hanggang sa araw ng kanilang 
pag-alis sa pamamagitan ng kamay ni Moses. 


